CAN Y 


BACHGEN MAIN. 


Fel 'r oeddwn i yn rhodio'r caeau 
Ddydd Mawrth diweddaf o ddyddiau'r byd, 
Mewn lle isel, dan goedwig dawel, 
Lle clyw'n i ddwy' n ymgomio nghyd. 
Nesu wnes i nes, nes atynt, 
Nes oeddwn i yn y lle a'r man, 
Pwy oedd yno yn ysgwrsio 
Ond f' anwyl gariad gyda'i mam. 





Fy anwyl eneth, ti sydd yma ? 
Gyda mi a'th 'ddwylaw' n rhydd, 

Yn lan dy drwsiad, yn hardd d' osodiad, 
A minau am dy fatchio sydd. 

Cei fountio'th geffyl, fy nghianen gynil, 
A gweision c0i/ iawn i'w drin, 

^ golud bydol, sef aur melynion, 
Ac arian gloywon wrth dy $lun. 


Pe cawn i ranau gwledydd India, 
bidan Persia, aur Peru, 
Gwell geni'r mab 'rwyf yn ei garu, 
'Rwyf finau am sefyll iddo'n driw. 
O! os fel yna 'rwyt ti'n darparu, 
Cei gyweirio dy wely ar bigau'r drain, 
Oni choeli bydd chwerw'r chwareu, 
Os mentri gyda'r Bachgen Main. 











2 


Gyda'r Bachgen Main mi fentraf, 
Mam, a d'wedyd i chwi'r gwir, 
Gadawa'r moddion i'r cybyddion, 
A. mentraf gyda blodau'r sir ; 
A'i wyneb purwyn, a'i wallt melynwyn, 
Ac ar ei rudd y mae dwy ros, 
A gwyn ei byd y ferch a fyddo 
Yn ei freichiau'n cysgu r nos. 


Os aeth fy nghariad yn mhell dros foroedd, 
Fe'm gadawodd ar y lan, 
Duw o'r nef rhoddo rhwyddeb iddo, 
Ac aii cyfarwyddo yn mhob man. 
'Dai ddim i wylo chwaith na bocsio, 
Nac i grio ar ei ol, 
Os ydyw ef yn dygwydd imi, 
Daw f' anwyl gariad etto'n ol, 


A'i law ei hun 'sgrifenai lythyr, 
Ac ar ei gefn 'roedd sel o gwyr, 
Ac nid oes dim yn tori 'nghalon, 
Ond ei ddarllen fore a hwyr ; 
Yn ei waelod mae tair llythyren, 
Y rhai sy'n myn 'd a'm pryd a'm gw edd, 
A6 oni ddaw e'n ol i'w spelio, 
Y rhai'n a'm gyri waelod bedd. 


YMDDIDDAN 
RHWNG 


MAB A MERCH IEUANC. 


——— Y S2 
Ar y don—““Cwynfan Prydain.” 


a! pn an 


Ow ! f' anwylyd fywiol fywyd, 
Lan wynebpryd lawnbryd lon ; 
'Rwyf er ys amser dan orthrymder, 
A mawr flinder prudd-der bron ; 
Gwel fy nghystudd, Gwen lliw'r gwinwydd, 
Dyn wyf beunydd dan ryw boen ; 
ly gael di yn briod yma ar amod, 
Wna im' hwylusdod hynod hoen, 


'Taw a'th gabledd sal disylwedd, 
Lhyw oferedd 1 myfi, 
Yw clywed cwynion iach ei galon, 
Dan rith blinderon greulon gri; 
Nid oddiar gystudd, boenau beunydd, 
Tyf llawenydd ffrwythydd ffraeth, 
Mi feddyliwn adnabyddwn, 
Dy liw gwelwn lawer gwaeth. 


Nid gyda'u gilydd mae'r pren a'r ffrwythydd, 
Yn tyfu fyny mewn unrhyw fan, 

Mae ef weithiau, rhai blynyddau, 
Cyn del ffrwythau oilwynaui lan; 








4 


Âc nid eginyn sy'n ddigonol, 
Anystyriol bernaist ti, 

Cymer amser, gwna gyfiawnder, 
Cadw fwynder gyda fi. 


Beth dal er hyny i mi hyderu 
Ar iddo dyfu fynu'n fwyn, 
Fe ddaw un arall mwy cymen gall, 
Yno'n ddiwall idd ei ddwyn ; ì 
Mae'n well gen'i roi ffarwel iti, 
Rhag dy siomi'n ddigon siwr, 
Ni bydd dychryn niw eidiol wedi n, 
Nid wyf yn erfyn doii fi'n wr, 


F” anwylyd, fwynaidd, d'wedaf finau 
Mai arnoch chwithau bydd y bai, 

Nid oferedd sal disylwedd 
Yw fy rhinwedd i medd rhai; 

Os wyt ti'n 'madael trwy ganu ffarwel, 
Clyd le tawel, clod i ti, 

Trwy gael amgenach gwr hawddgarach 
Yma'n fwynach na myfi. 


Nid amgenach, gwr rhagorach, 
Na dy lewach dynach di, 
Deallaist meddaf, yr un moddion, 
Beth oedd fy nghalon union i; 
Ond ffarwel heno wyl fi'n geisio, 
Ni gawn etto ymgomio'n gu, 
Mae byrbwylldra a iaith ddwl weithiau 
Gan y doetha', llona o'r llu. . 


C. MonRGcANWGa. 


Y 


Jones a'i Mab, Argraffwyr, Aberdar. 





